Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XXXVIII Blg. 18 
Setyembre 21, 2007 
www. philippinerevolution.org 


Sukdulan ang galit ng mamamayan sa 
pandarambong ng rehimeng US-Arroyo 


no sa rehimeng US-Arroyo. Sa kabila ng sagad- 

sagarang kahirapan ng mamamayan, pagkasaid 
ng yaman at pagkasadsad ng ekonomya ng 
bansa, walang kabusugan ang pandaram- 
bong at labis-labis na ang pagpapaka- 
bundat ng pamilyang Arroyo, kasab- 
wat ang malalaking burukrata ng 
rehimen at dayong malalaking 
kapitalista. 

Lalo pa ngayong naga- 
tungan ang apoy ng galit 
ng bayan sa pagpasok ng 
kampong Arroyo sa labis na 
maanomalyang kontrata sa 
National Broadband Network 
(NBN) at pagbulsa nito ng 
5130 milyong suhol mula sa ZTE 
Corporation ng China. 

Ang $329 milyong kontratang 
NBN ang isa na sa pinakamalalaking 
kaso ng korapsyon. Sinasapawan nito 
ang napakarami nang malalaki ring kaso 
ng pangungulimbat sa kabang-bayan: mula sa 
pagtanggap ng S14 milyong kikbak sa IMPSA-Caliraya 
Project hanggang sa pangungurakot sa konstruksyon 
ng P1.1 bilyong Diosdado Macapagal Boulevard at sa 
paglilimas ng P2.8 bilyong pondo ng Ginintuang Ma- 
sagang Ani Program. 

Katulad ng maraming kaso sa nakaraan, tuwirang 
sangkot si Gloria Arroyo sa kontratang NBN, gamit 
ang kanyang asawang si Mike. Kahati rin nila ang ka- 


N bot-langit na ang galit ng mamamayang Pilipi- 


Proyektong NBN: 
patung-patong 
na kurakot 


Mga tampok 


sa isyung ito... PAHINA 4 


Paglaya ni Ka Joema, 
malaking sampal 


kay Arroyo 


nilang pinakamalalapit na matataas na upisyal na tu- 
manggap ng kani-kanyang bahagi ng suhol. Panguna- 
hin dito ang pinuno ng COMELEC na si Benjamin Aba- 
los, at mga upisyal ng gabinete. 

Sa paglubog ng naghaharing sistema sa palalim 
nang palalim na krisis, lalong nagiging 

hayok ang naghaharing kam- 
pong Arroyo sa pangungulim- 
bat. Daig na nito ang lahat 
ng mga kaso ng pagnanakaw 
sa nakaraan. Nagkukumahog 
itong samsamin ang lahat ng 
pwede nitong samsamin ha- 
bang nakaupo sa Malacafiang at 
gamitin ang lahat ng kapangya- 

rihan para tumagal pa sa poder 
at lalo pang makapangulimbat. 

Ang walang kasapatang kahay- 
ukan ng naghaharing rehimeng Ar- 
royo sa pandarambong ay palatanda- 
an ng papakitid na pakinabang na na- 
pipiga ng mga naghaharing uri dulot ng 
lalong tumitinding krisis at paglilimas sa 

kayaman ng bayan. Hindi na ito maaaring paya- 
pang paghatian ng mga reaksyunaryong kampong na- 
kaupo at wala sa poder. 

Maging ang mismong mga alipures ni Arroyo ay 
walang tigil na sa girian sa pagbubulsa ng pinakama- 
lalaking pakinabang. Kitang-kita ito sa pag-uunahan 
ng malalaking burukratang kaalyado ni Arroyo sa ka- 
ni-kanyang pagbubulsa ng bilyun-bilyong pisong su- 
hol para maitulak at mailusot ang maanomalyang 


Ekonomya ng US 
patungong resesyon 


PAHINA 5 PAHINA 9 


kontratang NBN. 

Bunga nito'y palaki nang pa- 
laki ang lamat sa hanay ng nag- 
haharing reaksyunaryong kampo 
ni Arroyo. Ang nagbabadyang 
banggaan ng pangunahing mga 
pinuno ng naghaharing reaksyu- 
naryong koalisyon ay tanda ng la- 
lo pang pagkitid ng kampong Ar- 
royo at pagkakahiwalay nito sa 
mamamayan. 

Ang gayong girian at bangga- 
an sa hanay ng mga naghaharing 
uri ay maliwanag na nagpapa- 
tunay sa mamamayan na bulok sa 
kaibuturan ang umiiral na sistema 
ng paghahari sa bansa. Sumasa- 
bog na ang dibdib ng mamama- 
yang Pilipino sa sukdulang galit 
sa walang hangganang pandaram- 
bong ng bulok at kinamumuhiang 
rehimen. Lalong tumitibay ang 
kanilang determinasyon na waka- 
san na ang rehimeng US-Arroyo 
at ang buong naghaharing siste- 
ma. 

Makailang ulit nang hinatulan 
ng sambayanan ang rehimeng US- 
Arroyo sa mahaba at madugong 
listahan ng mga krimen nito la- 
ban sa mamamayan. Masidhi ang 
kanilang hangaring parusahan 
ang rehimeng nagpapahirap sa 


Bayan 


Taon XXXVIII Blg. 18 Setyembre 21, 2007 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


bayan. Ang galit at determina- 
syong ito ang ngayo'y pumapan- 
day sa kanilang malawakang pag- 
kakaisa at nagtutulak sa kanila na 
humugos sa lansangan at gawin 
itong panibagong larangan ng la- 
banan. Itinutulak nito ang mga 
rebolu- syonaryong pwersa na la- 
long pag-ibayuhin ang armado at 
di armadong mga paglaban. 
Dapat samantalahin ng ma- 
mamayan ang ibayong kagulu- 
hang kinakaharap ng naghaharing 
pangkating Arroyo. Dapat hikaya- 
tin ang lahat ng reaksyunaryong 
handang tumalikod sa bulok na 
rehimen na makipagkaisa sa ba- 
yan sa kanilang hangaring waka- 
san ang paghahari ng mga mag- 
nanakaw at mandarambong at 
bigyang-daan ang pagtatayo ng 
bagong gubyernong magtatagu- 
yod sa interes ng mamamayan. 
Sa katuus-tuusan, ang mama- 
mayang Pilipino ang tagahatol ng 
kanilang kasaysayan. Hinusgahan 
na nila ang mga nagdaang krimen 
sa nagdaang EDSA 1 at EDSA 2. 
Magagawa rin nila ito laban kina 
Arroyo at kanyang mga kasapa- 
kat. Sa malao't madali ay maiba- 
bagsak sila at mapananagot sa la- 
hat ng kanilang krimen. ABI 


Nilalaman 


Editoryal 

Proyektong NBN: 
Patung-patong na kurakot 
Paglaya ni Ka Joema, 
sampal kay GMA 

Lider maralita sa Antipolo, 
pinaslang 

OBL 2: Gumagatong ng 
rebolusyon sa Bikol 

Mga bayaning medik 
Ekonomya ng US, 


patungong resesyon 
Hatak ng krisis sa US 


Balita 


Mamamayan 
ang hahatol 


sang malaking kabulastugan 
IE si Joseph Estrada ay hina- 


tulang nagkasala sa kasong 
pandarambong ng isang rehimeng 
di hamak na mas marami at mas 
mabibigat ang krimen. Idinidiin 
ng paghatol na ito ang kagyat na 
pangangailangang parusahan mis- 
mo ang naghaharing rehimen sa 
mas nakaririmarim na mga krimen 
nito. 

Kung tutuusin, walang-wala sa 
katayuan si Gloria Arroyo na mag- 
husga at maggawad ng katarungan 
sa mga kasong pandarambong na 
isinampa laban kay Estrada. Malaon 
nang nasapawan ng higit na mabi- 
bigat at maraming krimen ni Arro- 
yo at kanyang mga alipures ang 
mga kaso ng pinatalsik na pangulo. 

Hanggang sa huli, ginamit ng 
Malacañang ang paglilitis kay Es- 
trada upang siya'y ipitin at piliting 
makipagkasundo. Isinangkalan ni 
Arroyo ang pagpapatunay ng ka- 
wastuan ng EDSA 2 upang tuluyan 
nang isaisantabi si Estrada, pagka- 
itan siya ng rekurso at hadlangan 
ang kanyang pagsuporta sa mala- 
wakang panawagan at mga pagki- 
los para wakasan ang naghaharing 
pangkatin. 

Sa paghatol kay Estrada, tulu- 
yan nang isinara ni Arroyo ang la- 
hat ng daan para magkasundo ang 
dalawang pangunahing magkaribal 
na kampong reaksyunaryo. Lalo ni- 
yang pinalalim ang hidwaan sa pa- 
gitan ng naghaharing rehimen at 
pampulitikang oposisyon, at pina- 
igting ang antas ng karahasang 
paksyunal. Lalong hihina at maya- 
yanig ang naghaharing bangkaro- 
teng sistema sa ibubunga nitong 
madugong salpukan sa hanay ng 


Sundan sa “Mamamayan...,” pahina 3 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2007 


Habambuhay na 


pagkabilanggo 


AG 
a 
, Aga 


NG 


Kabilang sa kaso ng pan- 
darambong ni Estrada ang pagtanggap ng 
hweteng na 
sinasabing idineposito sa bangko sa ilalim 
ng alyas niyang "Jose Velarde" at inilagak 
sa Erap Muslim Youth Foundation at pagku- 


P540 milyon mula sa 


rakot ng tobacco excise tax. 


abam- 


KA 
JA | bilanggo ang hatol ng 


£ special division ng Sandigan- 
N bayan noong Setyembre 12 kay 
D dating Presidente Joseph "Erap" 


Estrada sa kasong pagdambong N 


buhay na pagkaka- 


4 ng P4.097 bilyon. Ibinalik 
J si Estrada sa bimbinang 
"rest house" sa kanya sa 


Magsasampa ng “motion for paa a 


ang mga abugado ni Estrada para kwestyunin ang desisyong ito. Mag- 


aapela rin sila sa Korte Suprema. 


Ayon sa Plunder Watch, grupong sumusubaybay, naglalantad at 
bumabatikos sa malalaking kaso ng pandarambong, matindi ang magi- 
ging epekto sa kasalukuyang rehimen ng pagkakakulong ni Estrada. 
Lalo nitong itutulak ang mamamayan na igiit ang pagparusa kay Arro- 
yo na humaharap sa mas malalaking kaso ng pandarambong. 

Sa sobrang takot ni Gloria Arroyo sa maaaring maging reaksyon ng 
mga tagasuporta ni Estrada sa hatol, umabot sa 6,000 pulis at sunda- 
lo ang idineploy niya sa buong Kamaynilaan. Nagmistulang garison 
ang Malacafang sa mga nakapaligid na militar at nakabarikadang bar- 


bed wire, tangke at container van. 


“Mamamayan...,” mula sa pahina 2 


mga reaksyunaryo. 

Inaakala ni Arroyo na magaga- 
mit niya ang hatol kay Estrada pa- 
ra makapagpaganda pa ng papel 
sa harap ng mamamayang suklam 
na suklam na sa mga kabulukan, 
panlilinlang at pandarahas ng ka- 
nyang rehimen at ng buong siste- 
ma ng gubyerno. 

Pero malaon nang itinuturing 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2007 


ABI 


ng nakararaming mamamayan na 
pinakakorap at pinakabulok na 
ngayon sa lahat ng mga reaksyu- 
naryo sa bansa ang pamilyang Ar- 
royo. Sa kadulu-duluhan, ang ma- 
mamayang Pilipino ang hahatol sa 
mga krimen ng kasalukuyang rehi- 
men. Sila rin ang maggagawad ng 
kaparusahan sa lahat ng mga 
mandarambong at kriminal na 
nagpapahirap, nang-aapi at sumu- 
supil sa kanila. ABI 


CAFGU, 
dinisarmahan 
sa ComVal 


An" na armas ang nakum- 
piska noong Setyembre 9 
ng mga Pulang mandirigma ng 
Armando Dumandan Command 
(Front 33 Operations Command 
ng Bagong Hukbong Bayan sa 
Mindanao) mula sa mga ele- 
mento ng CAFGU na nagsisil- 
bing pribadong hukbo ng Li 
Chiang Veneer Plant sa Dau- 
man, Montevista, Compostela 
Valley. Nakasamsam ang mga 
gerilya ng isang M16, isang 
M14, isang karbin, isang 
garan, isang shotgun at isang 
.38 kal. pistola. Isang elemen- 
to ng CAFGU na nagtangkang 
lumaban ang namatay. 


Ayon kay Ka Marcella Va- 


liente, tagapagsalita ng Ar- 
mando Dumandan Command, 
isinagawa ang operasyong dis- 
arma para parusahan ang 
kumpanya sa aktibo nitong 
pagsuporta sa AFP at 
paggamit sa mga goons para 
takutin ang mga residente ng 


Proyektong NBN 


Patung-patong 


maabot sa 5130 milyong (o 
| Be bilyon) “komisyon” 

ang nakatakdang ibulsa ni 
Gloria Arroyo at kanyang mga kasa- 
pakat oras na matuloy ang 5329 
milyong kontratang National 
Broadband Network (NBN) sa pagi- 
tan ng gubyernong Arroyo at ng 
ZTE Corporation ng China. Ang im- 
pormasyong ito ay kabilang sa mga 
nabunyag sa mga isinasagawang 
pagdinig ng Senado hinggil sa 
NBN. 

Ayon kay Jose “Joey” de Ve- 
necia III, negosyanteng anak ni 
Speaker Jose de Venecia, sangkot 
mismo sa negosasyon at pagtitiyak 
ng kontrata ang asawa ni Gloria Ar- 
royo na si Mike Arroyo. Tinukoy din 
niya si COMELEC Chairman Benja- 
min Abalos Sr. bilang pangunahing 
nag-eendorso ng ZTE Corp. at taga- 
alok ng suhol sa mga upisyal ng 
gubyerno. 

Ang kumpanya ng nakababa- 
tang de Venecia, ang Amsterdam 
Holdings Inc. (AHI), ay nagsumite 
ng proposal sa Department of 
Transportation and Communication 
(DOTC) noong Disyembre 2006 para 
hawakan ang proyekto ngunit hin- 
di ito pinaboran kahit ang isinumi- 
te nitong proposal ay walang 
kaakibat na gastos 
o utang 
para sa 
gubyer- 


ag 


f NN wang imbestigasyon at kon- 
e trahin ang testimonya ni de 


A 


na kurakot 


no. Sa pagtaya ni de Venecia, nag- 
kakahalaga lamang ng $200 mi- 
lyon ang proyekto. Umabot ito ng 
$329.4 milyon (P16 bilyon) dahil 
sa patung-patong na kikbak para 
sa iba't ibang upisyal. 

Ayon kay de Venecia, inalok 
siya ni Abalos ng $10 milyong ka- 
palit ng pag-atras ng AHI sa pro- 
yekto, bagay na hindi niya tinang- 
gap. Nagpursige siya sa aplikasyon 
niya sa DOTC, na ikinagalit naman 
ni Abalos. 

Bandang Marso 2007, nagpata- 
wag ng “pagpupulong” si Sec. 
Leandro Mendoza ng DOTC upang 
plantsahin ang gusot sa pagitan 
nina Abalos at de Venecia. Sa pag- 
uusap na iyon sa Wack-Wack Golf 
and Country Club sa Mandaluyong 
City ay dumating si Mike Arroyo. 
Ayon kay de Venecia, nilapitan si- 
ya ni Arroyo, dinuro at sinigawan 
ng “back off” upang sindakin si- 
yang umatras na sa proyekto. Du- 
malo rin sa pulong na iyon sina 
Jimmy Paz, tauhan ni Abalos; Qui- 
rino dela Torre, dating upisyal ng 
pulis at security staff ni Abalos; 
Ruben Reyes, isang negosyante; at 
Leo San Miguel. 

Sa layuning sindakin ang mga 

senador, lunurin ang isinasaga- 


Venecia, dinumog ng mga 
kagawad ng gabinete ni 

À Arroyo ang Senado ni- 
tong Setyembre 20. 
Dumalo doon ma- 
Ki ging si Exe- 
NGA cutive Secretary 
Eduardo Ermita. 
Gayun- 
paman, sa 
3 kabila ng pagsisi- 
kap ng mga tauhan ni Arroyo 
na ilako ang NBN, mas marami 
pang anomalya sa pagpoproseso 


ng proyekto ang lumitaw sa im- 
bestigasyon. Lalo lamang ding na- 
suhayan ang naunang testimonya 
ng nakababatang de Venecia III 
hinggil dito. Lumabas na mara- 
ming hindi nasunod na rekisito sa 
pagbibigay ng proyektong NBN sa 
ZTE kabilang ang kabiguang kumu- 
ha ng pahintulot ng Kongreso at 
ng Monetary Board bago pirmahan 
ang kasunduan sa utang sa ZTE. 

Napilitan ding umamin si DOTC 
Secretary Mendoza na naganap 
nga ang sinasabi ni de Venecia na 
pag-uusap sa Wack-Wack bagamat 
nagpalusot si Mendoza na nagka- 
taon lang daw ang pagkikitang 
iyon at walang pandudurong na- 
ngyari. Taliwas naman ito sa testi- 
monya ni Margarito Teves na nag- 
sabing inanyayahan siya roon ni 
Mendoza. 

Anuman ang paghuhugas- 
kamay ng kampong Arroyo ay ba- 
kas na bakas ang kanilang pagka- 
kasangkot sa anomalya. Bisperas 
ng imbestigasyon ng Senado ay 
umalis ng bansa si Mike Arroyo, 
bagay na kinundena ng ilang sena- 
dor bilang palatandaan ng kanyang 
pagkakasala. 

Samantala, litaw na litaw na 
ang bitak sa hanay ng naghaha- 
ring koalisyon na kinabibilangan 
pangunahin ng mga partidong La- 
kas-CMD na pinamumunuan ni 
Speaker Jose de Venecia at parti- 
dong KAMPI na pinamumunuan ni 
Gloria Arroyo. Kinagabihan ng 
pagbubunyag ng nakababatang de 
Venecia sa Senado noong Setyem- 
bre 18, nagpulong sa Malacañang 
ang 130 alyadong kongresista ma- 
tapos sila imbitahan ng magka- 
patid na Mikey at Dato Arroyo, 
mga kongresistang anak ng mag- 
asawang Arroyo. Muling binuhay 
dito ni Kong. Pablo Garcia ng Ce- 
bu ang planong patalsikin sa 
pwesto si Speaker Jose de Ve- 
necia. Dati nang natalo ni de Ve- 
necia si Garcia sa botohan sa 
pagka-speaker. ABI 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2007 


Paglaya ni Kasamang Joema, malaking 
sampal sa rehimeng US-Arroyo 


N ng pagpapalaya kay Kasamang Jose Maria Sison “ay isang tagum- 


pay para sa mamamayang Pilipino at mga rebolusyonaryong pwer- 
sa, isang malaking sampal sa rehimeng US-Arroyo at isang matin- 
ding dagok sa pasistang mga pakana ng National Security Council.” Ga- 
nito ang pahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), isang araw 
matapos palayain si Kasamang Joema mula sa kulungan sa The Nether- 


lands. 

Ang pagpapalaya kay Ka Joema 
nitong Setyembre 13 ay iniutos ng 
The Hague District Court matapos 
mabigo ang pulisyang Dutch na 
magpakita ng sapat na ebidensya 
sa akusasyon nitong iniutos o “si- 
nulsulan” man lamang ni Sison ang 
Bagong Hukbong Bayan (BHB) na 
patayin sina Romulo Kintanar no- 
ong 2003 at Arturo Tabara noong 
2004. Labimpitong araw na ikinu- 
long si Sison sa bartolina sa 
Scheveningen Penitentiary sa The 
Hague . 

Nagpahayag ng kagalakan si Ka 
Joema sa kanyang paglaya. “Labis 
na pasakit at pagpapahiya ang iku- 
long sa bartolina at isailalim sa 
matinding interogasyon nang naka- 
harap sa napakainit na ilaw. Lalo 
itong masakit dahil ako'y walang 
kasalanan sa gawa-gawang mga 
reklamong isinampa na may pam- 
pulitikang motibasyon.” 

Binatikos ng PKP ang sabwatan 
ng gubyernong Arroyo at gubyer- 
nong Dutch na ikinoordina ng mga 
ahensyang paniktik ng US sa pag- 
hahanda ng malisyosong kaso la- 
ban kay Ka Joema. Ayon sa kanya, 
“Nagpauto ang gubyernong Dutch 
dahil sinulsulan ito ng US.” 

“Tuloy ang laban!” Ito naman 
ang giit ng daan-daang nagrali sa 
Liwasang Bonifacio nitong Set- 
yembre 14. Ang rali ay pinanguna- 
han ng Bagong Alyansang Makaba- 
yan (BAYAN). Bilang pagdiriwang 
sa paglaya ni Ka Joema, inilunsad 
ng BAYAN ang isang programa ng 
pagbabasa at pag-awit ng mga tu- 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2007 


la ni Ka Joema. 

Ayon sa BAYAN, sa 
loob ng 17 araw na na- 
sa bartolina si Ka Joema 
ay umabot sa 29 na kilos-protes- 
ta ang inilunsad sa iba't dako ng 
daigdig at libu-libong protestang 
email, fax at online na mga lagda 
ang dumagsa sa mga embahada at 
konsulada ng The Netherlands. 

Hindi pa natatapos ang mga 
maitim na pakana ng gubyerno ng 
The Netherlands dahil nagsampa ng 
apela ang prosekusyon. Nitong Se- 
tyembre 16 ay dumating sa bansa 
ang anim na imbestigador ng gu- 
byernong Dutch upang makipag- 
ugnayan sa gubyernong Arroyo 
tungkol sa kasong ito. 

Kaugnay nito, todo-todo rin 
ang paghahanda ng panel ng mga 
abugado ni Ka Joema upang sala- 
gin ang anumang pakanang pang- 
gigipit ng rehimeng Arroyo at mga 
imperyalistang Dutch at US. 

Nanawagan naman ang Free Ka 
Joema Campaign sa mga tagasu- 
porta ni Sison sa buong mundo na 
maging mapagmatyag at biguin 
ang anumang pakana ng tatlong 
nagkukutsabahang gubyerno. Na- 
ngako naman si Ka Joema na mag- 
papatuloy siya sa kanyang pakiki- 
baka para sa pambansang kalaya- 
an, karapatang-tao, katarungang 
panlipunan at matagalan at maka- 
tarungang kapayapaan. 

Samantala, sa isang liham sa 
gubyernong Norwegian nitong Se- 
tyembre 19, humingi ng tulong ang 
NDFP para mabawi ang mga doku- 


Lu a SP Na 

VST BE, "y hipe A 
AUA ZEAN di 
mento at kagamitan na iligal na si- 
namsam mula sa upisina ng NDFP 
at mga bahay ng istap nito. Dumu- 
log ang NDFP sa gubyernong Nor- 
wegian dahil ito ang nagsisilbing 
tagapamagitan sa usapang pangka- 
payapaan. 

Ayon kay Fidel Agcaoili, taga- 
pangulo ng NDFP Monitoring Com- 
mittee, walang kinalaman sa kaso 
laban kay Ka Joema ang mga si- 
namsam na kompyuter at iba pang 
kagamitan. Kinumpiska ng mga pu- 
lis na Dutch ang lahat ng mga kom- 
pyuter, laptop, USB disk, CD, disk- 
ette, kamera at MP3 player kasama 
ang lahat ng mga dokumento at 
papeles kaugnay ng usapang pang- 
kapayapaan. Kinumpiska rin ang 
rekord ng mga kaso na isinampa sa 
Human Rights Monitoring Commit- 
tee ng NDFP at lahat ng komu- 
nikasyon sa pagitan ng mga myem- 
bro nito at ng Joint Secretariat. 

Ayon kay Agcaoili, lubhang na- 
apektuhan ang operasyon at traba- 
ho ng upisina ng NDFP dala ng mga 
brusko at iligal na hakbang ng pu- 
lisyang Dutch. Gayundin, isinapa- 
nganib nito ang libu-libong mga 
biktima ng paglabag sa karapa- 
tang-tao na nagbigay-tiwala sa 
usapang pangkapayapaan at opera- 
syon ng Joint Monitoring Commit- 
tee. AB] 


5 


Franz PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 
Lider maralita, pinaslang sa Antipolo 


militanteng lider masa. Pinakahuling nakalap ng AB ang ulat hing- 


pre ang pagtarget ng mga berdugo ng rehimeng Arroyo sa mga 


gil sa pagkakapaslang ng isang lider ng mga maralita sa lunsod sa 
Antipolo. Bago ito, dalawang magsasaka ang dinukot sa Batangas at Ca- 
gayan. Nagpapatuloy din ang panggigipit ng AFP sa mga residente ng 
dalawang barangay sa North Cotabato. 


Setyembre 20. Pinaslang ng 
tatlo hanggang limang berdugo si 
Marica Mondejar, 61, presidente ng 
Akbay Maralita Lungsod ng Silan- 
gan Townside Reservation. Pinag- 
babaril siya habang sakay ng isang 
van na bumabagtas sa Marcos Av- 
enue, Antipolo City. Nagtamo siya 
ng maraming tama ng bala sa ulo 
at katawan. 

Nang paslangin siya ay akti- 
bong nangangampanya si Mondejar 
para sa karapatan ng mga setler na 
okupahin ang umaabot sa 20,000 
ektaryang lupain sa Antipolo, at sa 
mga bayan ng San Mateo at Ro- 
driguez sa Rizal. 

Kinagabihan, apat na myembro 
ng Anakbayan ang dinampot ng 
pulisya sa Antipolo City. Inaresto 
sina Christian Concho, Bienvenido 
Cardona, Rizalde Rega at Jerry 
Armero dahil nagsabit sila ng mga 
istrimer sa Sumulong Highway bi- 
lang paggunita sa ika-35 aniber- 


saryo ng batas militar. 

Setyembre 5. Labingwalong re- 
sidente ng Parola Compound sa 
Tondo, Maynila ang iligal x 
na inaresto at tinortyur ng SK 
mga elemento ng Philip- @ 
pine Army-National Ca- V A 
pital Regional Com- Nf 
mand (NCR). Labimpito 
sa mga biktima ay mga 
menor de edad at ang 
isa ay 21 taong gulang. 

Pilit silang pinaaming (7) 
mga kasapi sila ng "Black M4 
Terrorist Mafia," isang * 
gang sa Tondo. 

Setyembre 3. Dinukot ng mga 
pinaghihinalaang tauhang militar 
si Manolito Serrano, 43, dating 
upisyal ng Samahan ng Mag- 
bubukid ng Batangas (SAMBAT). 
Huling nakita si Serrano sa 
Barangay Mapika, Calatagan, Ba- 
tangas nang samahan niya ang 
isang kaibigan sa ospital. Iti- 


NG Bp 


Ss 


natanggi ng pulisya at militar sa 
Batangas na hawak nila si Serrano. 

Setyembre 2. Iligal na inaresto 
ng mga elemento ng 17th IB si 
Jacinto de la Cruz, residente ng Ba- 
rangay Carrupian, Baggao, Caga- 
yan. Si de la Cruz ay aktibong kasa- 
pi ng Caguimongan, panrehiyong 
alyansa ng mga magsasaka sa Ca- 
gayan Valley at alyadong organisa- 
syon ng Katipunan ng mga Magbu- 
bukid ng Pilipinas (KMP). Si de la 
. Cruz ay inaakusahan ng militar 


va na myembro ng Bagong Huk- 


bong Bayan. Nakadetine si- 
ya ngayon sa himpilan ng 
17th IB sa Barangay Ma- 
sin, Alcala, Cagayan. 
Unang linggo ng Se- 
» tyembre hanggang sa 
kasalukuyan. Sapilitang 
pinapasok at hinahalughog ng mga 
elemento ng 40th IB ang mga ba- 
hay ng mga inaakusahang tagasu- 
porta ng BHB sa mga baryo ng Mid- 
papan Uno at Midpapan Dos sa Pig- 
cawayan, North Cotabato. Ayon sa 
mga biktima, nagkukunwari ang 
mga sundalo na awtorisado ng Na- 
tional Statistics Office para 
magsagawa ng sensus. AB] 


Bangis ng Oplan Bantay Laya 2, 
gumagatong ng rebolusyon sa Bicol 


ng Oplan Bantay Laya 2 (OBL 2) ang gumagatong 
sa galit at paglaban ng mamamayan sa reaksyu- 
naryong sistema. Ibayong mga pang-aatake sa mga si- 
bilyan at iba pang matitinding paglabag sa karapa- 
tang-tao ang ibinubunsod ng ambisyosong layunin ng 
OBL 2 na madurog ang rebolusyunaryong armadong 
pakikibaka sa lugar sa loob ng tatlong taon. 
Ang idinudulot nitong matinding kaapihan at ka- 
hirapan sa mamamayan doon ang nagtuturo sa kanila 


S: isang bayan sa Bicol, ang mismong kabangisan 


6 


ng pangangailangan at kawastuan ng armadong paki- 
kibaka. Nagsisilbi ito ngayong pinakamalaking rekru- 
ter ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at rebolusyonar- 
yong kilusan sa lugar at sa iba pang bahagi ng Bicol. 

Noon pang 2005 ay nagsarbey na roon ang mga 
ahenteng paniktik ng Armed Forces of the Philippines 
(AFP) para matuklasan kung sinu-sino ang sumusupor- 
ta sa BHB. Nagpanggap na mga albularyo o maglalako 
ng kung anu-anong kalakal ang mga ahente. Ibine- 
benta nila nang murang-mura at hulugan ang kanilang 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2007 


mga paninda para magkaroon ng 
dahilang magpabalik-balik sa lu- 
gar. Nang matuklasan ang tunay na 
katauhan ng mga kunwang magla- 
lako, nagkaisa ang mga taumbaryo 
na huwag nang bumili sa mga ito. 
Mula noon ay hindi na bumalik 
ang mga ahenteng militar. 


Subalit pagkalipas ng tang Nf | VA 
N 


buwan, nagsagawa naman ang 
militar ng pagsesensus sa lahat ng 
pamamahay doon. Binilang ang 
myembro ng bawat pamilya para 
makalkula kung ilang kilong bigas 
daw lamang ang dapat kinukonsu- 
mo ng isang pamilya sa isang araw. 
Sinumang bumibili ng labis sa kal- 
kulasyon ng nagsensus ay awtoma- 
tikong binabansagang tagasuporta 
ng BHB. 

Sinundan ito ng pagtatayo ng 
mga detatsment ng militar sa kara- 
mihan ng mga barangay sa bayan. 
May mga tinortyur at napilitang 
magbigay ng impormasyon. Dahil 
sa takot, maraming pamilya ang 
nagsilikas. 

Malala ang idinulot na pinsala 
ng militarisasyon sa kabuhayan ng 
mamamayan. Malaki ang ibinagsak 
ng ani nila mula nang hindi na ma- 
kapagtrabaho nang matagal sa ha- 
pon ang mga magsasaka sa pa- 
ngambang pagsuspetsahan sila ng 
militar na nakikipag-ugnayan sa 
BHB kapag abutin ng dilim sa bu- 
kid. 

Isa sa mga matinding pinag- 
initan ng mga sundalo ay si Ka 
George, isang kasapi ng lokal na 
sangay ng Partido na dati'y naka- 
pag-aani ng hanggang 80 sako ba- 
wat ektarya. Pero mula nang hindi 
na siya makapag-abono at maka- 
pag-asikaso ng pananim dahil sa 
pagtugis sa kanya ng militar, 19 na 
sako na lamang ang kanyang na- 
ani. Ilang beses pinuntahan ng 
death squad si Ka George para liki- 
dahin, subalit nalulusutan niya 
ang mga berdugo at kinukupkop si- 
ya ng mga kasama, hanggang tulu- 
yan na siyang sumapi sa BHB. 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2007 


Par LA 


NA WA A 


Isa pang magsasaka, si Tay Eu- 
genio, ay dating medyo nakagigin- 
hawa sa buhay. Bukod sa palayan 
ay mayroon siyang babuyan. Da- 
ting nakaka-sandaang sako siya 
bawat ani. Subalit inaagaw na ng 
militar ang karamihan ng kanyang 
ani at nag-iiwan na lamang sa ka- 
nya ng 12 sako. Palusot ng kaaway, 
dadalawa lang naman daw ang 
anak niya, kaya hindi na niya kai- 
langan ng mas marami pang sup- 
lay. 

Ang sinumang magsumbong o 
magsisilbing testigo sa pagmama- 
lupit ng militar ay pinagbabantaan 
at di iilan ang pinaslang na ng mga 
death squad. 

Matatag na hinaharap ng masa 
ang lahat ng pagpapahirap sa kani- 
la ng kaaway. Di iilan sa pinakama- 
iinit na lider masa at aktibista sa 
baryo ang sumapi na sa BHB. Ang 
ibang nakapananatili pa sa baryo 
ay nagpapatuloy sa pagkilos at 
nag-oorganisa pa rin ng kanilang 
mga kapwa magsasaka sa abot ng 
kanilang makakaya. Samantalang 
kinailangang maging higit na mai- 
ngat na, walang pagbabago sa ma- 
init pa ring pagtataguyod ng masa 
roon sa hukbong bayan. 

Sa harap ng mahigpit na sit- 
wasyong militar sa lugar, patuloy 


pa ring nakapagmamantini ng pre- 
sensya ang BHB roon. Salamat sa 
walang tigil na pagsuporta ng ma- 
sa, nakapaglulunsad pa rin sila ng 
mga armadong aksyon laban sa ka- 
away. 

Ang mga tagabaryong napili- 
tan lamang na sumapi sa paramili- 
tar na CAFGU o makipagtulungan 
sa ibang paraan sa kaaway ay kina- 
kausap ng BHB para manyutralisa 
at hindi makapagpahamak pa ng 
iba. Pinapaabutan sila na hindi si- 
la itinuturing na kaaway ng rebolu- 
syon hangga't wala silang aktwal 
na ginagawa laban sa rebolusyon 
at sa mamamayan. 

Para palaging may sariwang 
impormasyon ang BHB hinggil sa 
mga plano at kilos ng kaaway, nag- 
sasagawa ng kontra-paniktik ang 
taumbaryo, pangunahin na ang 
mga myembro ng lokal na sangay 
ng Partido at mga organisadong 
magsasaka. Dumadalo sila, halim- 
bawa, sa sayawan na pinupunta- 
han ng mga sundalo at mga karag- 
karag ng mga ito. Habang panay 
ang pag-iinom ng mga ito, sila 
mismo'y di umiinom. Kapag nala- 
sing na ang mga kaaway at nagda- 
dadaldal na, masusi nilang pinaki- 
kinggan ang mga kwentuhan para 
maiulat nila ito sa BHB. ABI 


7 


Mga martir sa Cagayan Valley 


Mga bayaning medik ng bayan 


long medik---sina Ka Maliw, Ka Ryza at Ka Guiller--ang nagbuwis ng 


T ora nex ang hinagpis ng mamamayan ng (Cagayan Valley nang tat- 


buhay nitong Hulyo 30. Sila ay pawang mga upisyal medikal ng Ba- 
gong Hukbong Bayan. Napatay sila nang salakayin sila ng mga elemento 
ng 52nd Recon Coy habang nagsasagawa ng isang medical mission sa Ba- 
rangay Cadsalan, San Mariano, Isabela. 


Ang naturang baryo ay kabilang 
sa mga liblib na lugar na sinasalan- 
ta ngayon ng malarya. Tuluy-tuloy 
na lumalala ang epidemya doon la- 
luna sa harap ng pagpapabaya sa 
kanila ng gubyerno at sa marami- 
hang pagpapasara ng mga ospital 
sa prubinsya. Kaya naman sabik na 
sabik ang mga naninirahan doon sa 
planong medical mission ng mga 
kasama. Labis-labis ngayon ang ka- 
nilang galit nang salakayin ng mga 
pasistang elemento ng militar ang 
medical mission ng BHB. 

Binigyang-pugay bilang mga 
martir ng sambayanan at rebolu- 
syong Pilipino ang mga manggaga- 
mot ng masa na sina Katrina Za- 
panta (Ka Maliw), Mayline Gubat 
(Ka Ryza) at Janzel Zeta Arnato (Ka 
Guiller). 

Si Katrina Zapanta ay nagmula 
sa panggitnang saray ng uring pe- 
tiburgis. Tubo siyang Antipolo, 
Rizal at nag-aral sa Polytechnic 
University of the Philippines. Na- 
pabilang siya sa Kabataang Maka- 
bayan na nagtaas ng kanyang rebo- 
lusyonaryong kamulatan. Oktubre 
2006 nang siya ay magpasyang tu- 
mungo sa kanayunan at makisala- 
muha sa mga magsasaka. Punung- 
puno siya ng optimismo at mataas 
ang moral. 

Sa kabila ng maselang balat at 
hirap sa paglalakad, itinuloy niya 
ang kanyang hangarin na maging 
mandirigma. Natupad ang kanyang 
pangarap na maging duktor ng ba- 
yan nang maitalaga siya sa panre- 
hiyong istap medikal. Bilang me- 
dik, nilapat niya ang kanyang mga 


8 


natutunan kaugnay ng kalusugan 
upang magbigay ng serbisyong me- 
dikal sa mga magsasaka at mga Pu- 
lang mandirigma. Malaki rin ang 
kanyang naging ambag sa gawaing 
pangkultura dahil sa kanyang pagi- 
ging malikhain. 

Si Mayline Gubat o mas kilala 
bilang Ka Ryza, ay nagmula sa mi- 
noryang Aggay. Nasaksihan niya sa 
kanilang lugar ang talamak na 
panggigipit at diskriminasyon ng 
mga asendero at panunupil ng mi- 
litar sa mga Aggay. Sa hirap ng bu- 
hay ay maaga siyang tumulong sa 
kanyang mga magulang na magsa- 
ka at magtanim ng palay, mais at 
saging. Kalauna'y napilitan siyang 
pumasok bilang katulong sa mu- 
rang edad. 

Hindi nagtagal ay umalis siya 
dahil sa pagmamaltrato ng kanyang 
amo. Sa pagbabalik niya sa kani- 
lang lugar ay narekluta siya bilang 
Pulang mandirigma. Sumapi siya sa 
BHB noong Oktubre 2006. Matiya- 
ga siyang nag-aral ng gawaing me- 
dikal kahit limitado ang kanyang 
pormal na edu- 
kasyon. Isa 
siya sa 
mga 
duma- 
an sa 


NP NG 


pagsasanay kaugnay ng kampa- 
nyang antimalarya at gawaing me- 
dikal na inilunsad sa rehiyon no- 
ong 2006. Madali siyang natuto at 
isinapraktika niya ang kanyang ka- 
alaman sa mga nangangailangang 
magsasaka at kapwa niya Aggay. 
Dahil sa kanilang panggagamot, 
naging mainit ang pagtanggap sa 
mga mandirigma ng mga katutu- 
bong Aggay sa iba't ibang lugar. 

Si Janzel Zeta Arnato o mas ki- 
lala bilang Ka Guiller ay nagmula sa 
panggitnang saray ng uring peti- 
burgis. Kumuha siya ng kursong 
Engineering sa Adamson University 
sa Maynila at narekrut sa kilusang 
lihim. Makalipas ang isang taon bi- 
lang aktibistang masa ay tumungo 
siya sa kanayunan upang makisala- 
muha sa masang magsasaka at ma- 
tapos ang isang buwan ay nagpa- 
syang kumilos nang buong pana- 
hon bilang Pulang mandirigma. 

Kalaunan ay mas nakilala siya 
bilang “doktora” ng mga kapwa 
mandirigma at mga magsasaka 
nang siya'y italaga sa gawaing me- 
dikal. Bukod sa mga batayang pag- 
sasanay, nakapag-aral na rin siya 
ng advanced acupuncture. Dumalo 
rin siya sa anti-malaria training at 
medical machinery building trai- 
ning. Itinalaga siyang upisyal me- 
dikal sa 
platun 
noong 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2007 


2004 at nagsilbing timlider ng 
panrehiyong istap medikal. 

Ipinakita rin ni Ka Guiller ang 
kanyang husay sa gawaing pang- 
kultura. Bukod sa sumusulat ng 
tula, siya ay umaawit, sumasayaw 
at lumalahok sa mga dula na 
sumasalamin sa pakikibaka ng 
mamamayan. Isa rin siya sa pina- 
kamahuhusay na nagtapos ng pag- 
sasanay pulitiko-militar sa rehi- 
yon. 

Maniningning na halimbawa 
sina Kasamang Maliw, Ryza at 
Guiller ng pagpapahalaga ng BHB 
sa gawaing medikal bilang bahagi 
ng pagsusulong ng rebolusyon. Is- 
inabuhay nila ang hangarin ng 
BHB na magbigay ng isang kina- 
kailangang batayang serbisyo sa 
malawak na hanay ng mamama- 
yan, laluna sa mga lugar na pina- 
kapinabayaan ng reaksyunaryong 
gubyerno. Dahil dito, lalong humi- 
higpit ang pagkakaisa ng mga 
magsasaka at ng BHB at lalong lu- 
malalim ang kanilang suporta sa 
rebolusyon. 

Tunay na huwaran at bayani ng 
sambayanan sina Ka Maliw, Ka 
Ryza at Ka Guiller. Magpapatuloy 
ang kanilang simulain sa mga Pu- 
lang mandirigmang walang sa- 
wang naglilingkod sa mamama- 
yan. [AB] 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2007 


SA IBAYONG DAGAT KP 
Ekonomya ng US, patungo 
sa panibagong resesyon 


pinansya at ekonomya. Bunsod ito ng pagputok ng bula sa ne- 


Binan ngayon ang US ng lumalawak at sumisidhing krisis sa 


gosyo ng pabahay sa US at pagbagsak ng kaakibat nitong nego- 

syo sa pagpapautang nitong huling tatlong taon. Ito ngayon ang pa- 

ngunahing salik sa pagtumal ng ekonomya sa US na nagbabadyang tu- 
luyang sumadsad sa resesyon sa 2008. 


Ang bula ng paba- 
hay. Ang tinataguri- 
ang “bula ng pabahay” 
sa US ay pumapatungkol 
sa pagpapalarga ng ma- 
lawakang konstruksyon 
ng mga bahay at mga 
kaakibat nitong nego- 
syo sa pamamagitan ng 
todo-todong paglulu- 
wag at pagpapababa ng 
interes sa pautang. Ma- 
bilis itong nagbunsod 
ng implasyon, o mala- 
kihan at tuluy-tuloy na 
pagtaas ng mga presyo. Partikular 
na tumaas ang presyo ng mga ba- 
hay nang labis-labis sa aktwal na 
halaga ng mga ito. “Pumutok” 
ang bula nang tumindi na ang im- 
plasyon, muling tumaas ang inte- 
res, dumami ang di makapagba- 
yad ng utang, nangalugi ang mga 
sangkot na kumpanya hanggang 
bumagsak na ang mga ito at na- 
ging matumal na ang konstruk- 
syon para sa pabahay. 

Nagsimulang bumula ang ne- 
gosyo ng pabahay sa US noong 
2001. Tinatayang ito na ang “pi- 
nakamalaking bula” sa kasaysa- 
yan ng US. Sadyang pinabula ito 
ng rehimeng Bush sa layuning 
ibangon ang ekonomya ng US na 
nasa resesyon noon dulot ng pag- 
bagsak ng industriyang high-tech 
noong 2000-2001. 

Sunud-sunod na pinababa ng 
gubyerno ang interes sa mga pau- 


tang sa pabahay. Mula 2000 
hanggang Hunyo 2004, ibinagsak 
ang interes sa mga pautang na 
subprime, laluna sa mga unang 
taon ng pagbabayad. Target ng 
ganitong mga pautang ang kara- 
niwang mamamayan na walang 
kakayahang makapagpatayo ng 
sariling bahay. Nagsisilbing kola- 
teral sa pautang ang mismong 
bahay na ipinatatayo nila. 

Sumikad ang pautang na sub- 
prime nitong nagdaang mga taon 
dahil sa napakababang interes. 
Naengganyo ang marami na 
umutang dahil ibinagsak ang in- 
teres mula 8.5% tungong 5.5%, 
na siyang pinakamababa na sa 
buong kasaysayan ng US. 


e PI sa Bayong pacar 


Bunga nito, maraming kumpa- 
nyang pumasok sa pag-aalok ng 
pautang na subprime. Karamihan 
ng mga umutang ay mahihirap na 
walang kakayahang makapagpata- 
yo ng bahay at walang mahusay na 
rekord sa pagbabayad ng mga 
utang, pero naengganyong umu- 
tang dahil sa alok na mabababang 
interes sa mga unang taon ng pag- 
babayad. 

Sa mga sumunod na taon, arti- 
pisyal na pinasikad ng gayong 
pagpapautang at maramihang 
konstruksyon ng mga bahay ang 
ekonomya ng US—na halos sang- 
kapat ay nakasalalay sa pribadong 
konstruksyon. Mahigit 40% ng 
mga nalikhang pansamantalang 
trabaho ay para sa konstruksyon 
ng mga bagong bahay at mga ka- 
akibat na negosyo. 

Ang maluwag at mababang in- 
teres sa pautang para sa pabahay 
ay sinamantala ng mga ispekula- 
dor—mga negosyanteng nangu- 
tang nang nangutang lampas sa 
kakayahan nilang magbayad up- 
ang makapagpatayo ng maraming 
bahay sa paniniwalang maibeben- 
ta nila ang mga ito sa hinaharap 
sa mataas na presyo o maipauupa 
sa higit na mataas na halaga. Sa 
kanila napunta ang halos sangka- 
pat ng mga pautang para sa paba- 
hay. 

Naglitawan din ang iba pang 
suson ng mga nagpapautang, mga 
tagapamagitan at iba pang nagna- 
nais makabahagi sa malaking ga- 
nansya. Sa loob ng tatlong taon, 
tumaas nang 200% ang pautang 
para sa pabahay at iniluwal nitong 
iba pang pangungutang. 

Epekto sa mamamayan. Sa 
paglobo ng bula ng pabahay, su- 
mirit ang presyo at upa ng mga 
bahay. Walang katulad sa nakaraan 
ang tuluy-tuloy na pagtaas sa pre- 
syo ng mga bahay. Taun-taon, 


10 


umakyat nang minimum 
na 10% ang presyo ng 
mga ito. Sa loob ng anim 
na taon, tumaas nang ma- 
higit 50%-60% ang pre- 
syo ng pabahay sa iba't 
ibang lugar. Umabot ito 
nang 80-100% sa San Die- 
go, Los Angeles, Denver, 
Boston at New York City 
kung saan pinakamalaki 
ang paglobo. 

Dahil sa pagsirit ng 
presyo ng bahay, tuluy- 
tuloy na nahirapan ang 
mga bumili o nangupahan 
sa mga bahay na itinayo, 
ipinagbili o ipinaupa ng mga ispe- 
kulador. Karamihan ng mga um- 
utang na wala naman talagang ka- 
kayahang magbayad ay nalubog sa 
pagkakautang. Inabot na ng halos 
$100 bilyong dolyar ang di maba- 
yarang utang sa buong US. 

Para kontrolin ang implasyon, 
hinigpitan naman ng gubyerno 
ang pagpapautang. Labimpitong 
ulit na itinaas ng rehimeng Bush 
ang interes sa pautang hanggang 
sa mahigit 100% ang inilaki nito. 
Mula sa 5% interes sa pautang sa 
pabahay noong mga unang taon 
ng bula, umabot ito sa 13%. Bu- 
nga nito, bumagsak ang konstruk- 
syon ng mga bahay noong 2005 at 
tumumal na mula noon. 

Samantala, dumami nang du- 
mami ang mga narematang bahay 
mula sa mga dati nang hirap mag- 
bayad ng utang at lalo pang nahi- 
rapan nang ibayong tumaas ang 
interes. Pagsapit ng 2006, umabot 
na sa 1.2 milyon ang narematang 
bahay. Tinatayang sa susunod na 
dalawang taon ay aabot sa 1.1 mi- 
lyon pa ang mawawalan ng bahay. 

Kaalinsabay nito, dumami ang 
bilang ng mga walang hanapbuhay 
sa US dahil sa sunud-sunod na 
pagkalugi at pagsasara ng mga 


kumpanyang nagpapautang at 
pagtumal na ng konstruksyon sa 
pabahay. Nawalan ng trabaho ang 
umaabot sa isang milyong kaswal 
na manggagawa sa konstruksyon 
at iba pang negosyo sa manupak- 
tura at komersyo kaakibat ng pa- 
bahay. Umabot na sa 4.6% ang 
tantos ng walang hanapbuhay at 
mahigit anim na milyon pa sa bu- 
ong US ang nanganganib na ma- 
tanggal sa trabaho. 

Epekto sa mga kumpanyang 
nagpapautang. Sumabog ang bula 
sa pabahay at pautang nang 
mangalugi ang marami sa mga 
kumpanyang nagpautang para sa 
pabahay. Mula 2006, mahigit na sa 
100 ganitong kumpanya ang nag- 
deklara ng pagkabangkrap at tulu- 
yang nagsara. 

Tinatayang mahigit $90 bilyon 
na ang ikinalugi ng mga kumpanya 
sa pagpapautang para sa pabahay. 
Ang Countrywide Financial Corp., 
pinakamalaking kumpanyang nag- 
papautang para sa pabahay sa US 
ay dumanas ng 84% na pagkalugi. 
Naisalba lamang ito sa pagka- 
bangkarote nang suhayan ito ng 
$11 bilyon mula sa 40 bangko. Na- 
bangkrap din ang New Century 
Financial Corp, pangalawa sa pina- 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2007 


kamalaking kumpanyang nagpa- 
pautang ng subprime sa US. 

Dahil nakataya nang malaki sa 
stock market (pamilihan ng mga 
sapi) ang marami sa mga kumpa- 
nya sa pautang, malaki ang ibi- 
nagsak ng halaga ng mga sapi ng 
mga negosyong ito. Nagdulot ito 
ng serye ng mga pagdausdos sa 
stock market ng US. 

Walang katuturang mga “so- 
lusyon.” Sa desperasyong muling 
itulak ang konstruksyon sa paba- 
hay at mapasigla ang naghihi- 
ngalong ekonomya ng US, ibinaba 
na naman nitong Setyembre sa 
5.61% ang interes sa mga pau- 
tang na subprime. Nangangarap 
ang rehimeng Bush na muli ni- 
tong eengganyuhin ang pangu- 
ngutang at konstruksyon. 

Subalit duda ang mga ekono- 
mista kung mapasisigla pa ng ga- 
nitong hakbangin ang matumal 
na ekonomya ng US. Una, dahil sa 
masamang karanasan ng mga bu- 
mili ng mga papeles sa pautang 
at mga bono na inilalako ng mga 
kumpanya sa US, hindi na ito ma- 
daling ibenta. Ikalawa, sa takot 
na maulit ang malawakang pagka- 
lugi, mahigpit na itinatali ngayon 
ng mga kumpanyang nagpapau- 
tang ang kalakhan ng kanilang 
pondong pautang (52 trilyon) sa 
tiyak at matibay na mga kolate- 
ral. 

Samantala, itinuturing nang 
mababang klase ng salapi ang do- 
lyar ng US dahil sa patuloy na 
paghina nito kumpara sa salapi 
ng ibang kapitalistang bansa, la- 
luna kumpara sa euro. Kumpara sa 
dolyar ng US, mas gusto na ng 
mga negosyante at mamumuhu- 
nan ang euro at maging ang ren- 
minbi ng China. Noong 2002 ay 
magkapantay lamang ang halaga 
ng euro at dolyar. Mataas na nga- 
yon nang 39% ang halaga ng eu- 
ro. [AB 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2007 


SA IBAYONG DAGAT CA, 


Hatak ng krisis sa US 
sa pandaigdigang kapital 


ng buong pandaigdigang sis- 
temang kapitalista ay hina- 
hatak sa resesyon ng krisis sa 
pinansya at ekonomya sa US. 
Parang apoy na kumakalat sa 
iba't ibang bahagi ng mundo, pa- 
ngunahin na sa mga imperyalis- 
tang bansa, ang pagputok ng bu- 
la sa pabahay at pautang sa US. 
Ito ay dahil maraming malalaking 
pandaigdigang bangko at pampi- 
nansyang kapitalistang nakabase 
sa Germany, France, United King- 
dom at ibang imperyalistang 
bansa ang pumasok at nangalugi 
sa negosyo ng pabahay sa US. 
Sa United Kingdom, iniulat 
ng HSBC Holdings (pangatlo sa 
pinakamalaking pampinansyang 
kumpanya sa buong mundo) noon 
pang Pebrero na nakapagluwal ito 
ng $10.24 bilyon na ipinambili 
ng mga papeles sa utang ng may 
250 kumpanya sa US na nagpa- 
pautang para sa pabahay. 
Naglaho ang halagang ito nang 
pawang nagkalugi-lugi ang mga 
kumpanyang ito sa pagputok ng 
bula ng pabahay sa US. Karag- 
dagan ito sa nalugi ring 515.5 bi- 
lyon na ipinambili nito sa House- 
hold International Inc. para mag- 
amit bilang behikulo sa pagpa- 
pautang para sa pabahay sa US. 
Nitong Hunyo, sinuspinde ng 
BNP Paribas (pinakamalaking 
bangko sa France at sa buong Eu- 
ropean Union) ang tatlong mala- 
laking kumpanyang pampondo 
nito na nalugi nang malaki sa 
pagpapautang para sa pabahay sa 
US. Hanggang ngayon ay di pa 
nito inilalahad ang kabuuang 
pagkalugi ng tatlong kumpanya. 
Sa Germany, ang IKB 
Deutsche Industriebank ng Ger- 
many ay nag-ulat noong Hulyo na 


$10.6 bilyon ang naipuhunan ni- 
to sa pagpapautang sa pabahay 
sa US. Isa pang bangko sa Ger- 
many, ang WestLB ay namuhunan 
naman doon ng $1.7 bilyon. 
Mula sa US, tumawid sa Unit- 
ed Kingdom ang krisis sa negosyo 
sa pabahay at pagpapautang pa- 
ra rito. Nitong mga huling araw 
lamang sumambulat ang krisis sa 
kawalang tiwala ng mga mamu- 
muhunan at mga depositor sa 
Northern Rock, ikalimang pinaka- 
malaking kumpanyang British na 
nagpapautang para sa pabahay sa 
UK. Sa pangambang naapektuhan 
na ito ng krisis sa subprime loans 
para sa pabahay sa US, madalian 
at maramihan nang inilalabas ng 
mga depositor ang kanilang mga 
deposito sa kumpanya. Sa loob 
pa lamang ng ilang araw, mahigit 
£2 bilyon ($4 bilyon) na ang nai- 
labas na mga deposito kaya na- 
obligang saklolohan ito ng Bank 
of England. Dumanas ng serye ng 
pagbagsak ang halaga ng mga sa- 
pi ng Northern Rock na sinundan 
ng pagbagsak din ng halaga ng 
mga sapi ng iba pang malalaking 
bangko sa UK. Nagdulot din ito 
ng matinding pagbagsak ngayon 
ng negosyo sa pabahay sa UK. 
Mula nitong Agosto, kasunod 
ng serye ng mga pagsadsad ng 
stock market sa US, dumanas din 
ng mga pagbagsak ang mga pa- 
ngunahing stock market sa iba't 
ibang bahagi ng daigdig. Bawat 
balita ng pagkalugi ng ilan sa pi- 
nakamalalaking bangko at pam- 
pinansyang kapitalista sa Europe, 
tulad ng IKB Deutsche Industrie- 
bank, BNP Paribas, HSBC Hol- 
dings at Northern Rock ay nagbu- 
bunsod ng matitinding pagbag- 
sak sa stock market sa Europe, 


11 


bukod pa sa mga bayang kinala- 
lagyan ng mga ito. Ilang bi- 
lyong dolyar na ang nawawala 
sa halaga ng mga sapi ng mga 
indibidwal at institusyon, kabi- 
lang ang mga pondo sa pensyon 
at seguro. 

Sa Pilipinas, bumagsak din 
ang stock market nitong kalagit- 
naan ng Agosto. Naglaho ang 
P260 bilyon sa pamilihan sa da- 
lawang araw na pagbagsak sa 
halaga ng mga sapi sa bansa. 
Biglang nawala ang ipinagma- 
malaki ni Arroyo noong Disyem- 
bre na paglago umano ng stock 
market sa bansa. 

Bilyun-bilyong dolyar nga- 
yon ang ipinapasok sa siste- 
mang pampinansya ng mga ma- 
yor na bangko sentral sa buong 
mundo. Layunin nitong palu- 
wagin ang pagpapautang, ibalik 
ang kumpyansa sa kapitalistang 
sistema sa pinansya at pigilan 
ang lalong paglala ng krisis ng 
pandaigdigang sistemang kapi- 
talista. 

Nitong Agosto, umabot sa 
250 bilyong euro (katumbas ng 
5350 bilyon) ang naipasok ng 
European Central Bank sa mga 
bangko sa Europe. Mahigit 574 
bilyon ang naipasok na ng US 
Federal Reserve sa mga bangko 
sa US at 58.4 bilyon ang naipa- 
sok ng Bank of Japan sa mga 
bangko sa Japan. 

Gayunpaman, bahagya at 
pansamantala lamang ang idi- 
nudulot nitong muling pagpa- 
pasigla sa kapitalistang siste- 
ma. Lalo lamang nitong ipinaki- 
kita ang bigat ng krisis ngayon 
ng pandaigdigang kapitalistang 
sistema sa pinansya at ekono- 
mya. 
Ang mga hakbang na ito ay 
hindi na makapipigil sa paghan- 
tong ng tumitinding pandaigdi- 
gang krisis sa pinansya at eko- 
nomya sa panibagong pandaig- 
digang resesyon. ABI 


12 


N BALITA | 


JPEPA, ipinababasura 


NAGPIKET ang mga myembro ng 
Bagong Alyansang Makabayan 
(BAYAN) sa harap ng Senado para 
tutulan ang Japan-Philippines 
Economic Partnership Agreement 
(JPEPA). Ihinalintulad ng BAYAN 
sa pangalawang pananalakay ng 
Japan ang naturang kasunduan 
kung ito ay maaaprubahan. 

Ayon sa kasunduan, magiging 
tambakan ng sobrang produkto 
ng Japan ang Pilipinas at tatang- 
galin lahat ng buwis na ipapataw 
sa mga produktong ito liban sa 
bigas at asin. Ultimong mga na- 
kalalasong basura at iba pang 
basura mula sa mga pabrika ng 
Japan ay itatambak sa Pilipinas. 


Kapalit nito ay mag-eeksport ang 
Pilipinas ng mga produktong 
agrikultural tulad ng saging at 
pinya. Gayunman, hindi basta- 
basta makapapasok ang mga pro- 
duktong agrikultural sa Japan 
dahil sa mahigpit na mga paman- 
tayang ipinatutupad ng gubyerno 
ng Japan sa ganitong mga pro- 
dukto. 

Ayon pa sa BAYAN, ilusyon din 
ang sinasabing makapapasok ang 
mga Pilipinong nars sa Japan da- 
hil sa JPEPA. Bago makapagtraba- 
ho sa Japan, kailangan munang 
makapasa sa eksamen ang mga ap- 
likante hinggil sa Nippongo, ang 
wika ng Japan. 


Pakanang amnestiya, daluyan ng korapsyon 


MARIING tinanggihan ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (PKP) ang 
Presidential Proclamation 1377 na 
naglalaan ng P500 milyon para 
umano sa “amnesty program.” Sa 
isang pahayag, sinabi ni Gregorio 
"Ka Roger” Rosal, tagapagsalita 
ng Partido, na walang kwentang 
gimik ang programang ito, mali- 
ban na lamang sa mga korap na 
upisyal ehekutibo, panseguridad 
at militar ni Arroyo na naglalaway 
sa pondo nito. 

Idinagdag ni Rosal na kabisa- 
dong-kabisado na ng mga namu- 
munong upisyal ng rehimeng Ar- 
royo at ng Armed Forces of the 
Philippines (AFP) kung papaano 
mapagkakakitaan ng limpak-lim- 
pak ang luma at walang silbing 
mga armas na paulit-ulit na isina- 
salong ng mga pekeng surenderi. 
Malawakang korapsyon, aniya, 
ang kaakibat ng “rebel-returnee 
program” at "balik-baril program” 
na ipinauso noon ng rehimeng Ra- 


mos. 

Ngayo'y planong isanib ang 
"social integration program funds” 
sa “amnesty program” para magka- 
roon ng mas malaking pondong 
hindi na inaawdit at libreng-li- 
breng kurakutin ng Malacafiang at 
AFP, ani Rosal. 

Idinagdag niya na magkakaro- 
on ng sunud-sunod na mga huwad 
na pagpapasurender para maibulsa 
ng militar at iba pang upisyal ng 
rehimen ang perang nakalaan sa 
bawat sumusukong rebelde at isi- 
nalong na baril. 

Samantala, binatikos din ng 
PKP ang plano ng rehimeng Arroyo 
na ipamahagi umano ang pondong 
pang-amnestiya sa mga lokal na 
kadre ng Partido at kumander ng 
Bagong Hukbong Bayan na 
makikipagnegosasyon sa gubyer- 
nong Arroyo. Anang PKP, walang 
papayag dito kaya lalabas na 
kakausapin lang ng gubyerno ang 
sarili nito. 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2007 


Mga upisyal-militar, di pinadalo sa Senado 


TANGING si T/Sgt. Vidal Doble, dating ahente ng In- 
telligence Service of the Armed Forces of the Philip- 
pines (ISAFP) ang sumipot sa imbestigasyong “Hello 
Garci” na binuksan noong Setyembre 7. Pinigilan ng 
rehimen ang pagdalo ng 10 pang sundalo at upisyal 
militar sa Senado gamit ang EO 464. Hindi rin sumi- 
pot sina Samuel Ong, Virgilio Garcillano at iba pang 
susing indibidwal na sangkot sa kaso. 

Salit-salitang binanatan si Doble ng mga maka- 
administrasyong senador na sina Juan Ponce Enrile, 
Joker Arroyo at Richard Gordon hinggil sa pagbabago 
ng kanyang mga testimonya sa Kongreso, sa Court of 
Appeals at ngayon sa Senado. Inamin naman ni Dob- 
le na nagsinungaling siya noon dahil iyon ang atas sa 
kanya ng mga nakatataas na upisyal ng militar at da- 
hil na rin sa takot. 

Sa pangalawang pagdinig nitong Setyembre 17, 
hindi lumitaw sina Press Secretary Ignacio Bunye, Na- 
tional Security Adviser Norberto Gonzales, Under- 
secretary Remedios Poblador at tatlo pang upisyal mi- 
litar. Sa pagkakataong ito, isa pang maka-adminis- 
trasyon na senador, si Miriam Santiago ang gumisa 
kay Doble. Personal niyang inatake ang pagkatao ni 
Doble na malinaw na paninirang-puri lamang at wa- 
lang relasyon sa imbestigasyon. 

Nakatakdang sampahan ng Senado ng kasong con- 
tempt of court o pagsuway sa atas ng korte ang mga 
upisyal ng gobyerno na hindi dadalo sa mga ipinata- 
tawag nitong mga pagdinig. 


Pilipinas, mag-aangkat 
ng $20 milyong bigas sa US 


INAPRUBAHAN ng Agriculture Department ng United 
States noong Setyembre 10 ang pag-angkat ng Pilipi- 
nas ng 520 milyon ng US [ong-grain rice. Aangkatin ito 
mula Nobyembre 1-30. Katumbas ito ng 40,000- 
50,000 tonelada ng bigas. 

Tinututulan ng mga grupong magsasaka ang pag- 
angkat ng bigas mula sa US dahil kalakhan ng bigas 
na ibinebenta ng nasabing bansa ay mga lahing tina- 
tanggihan na sa US mismo at ng ibang bansa dahil sa 
mga peligrong dulot nito sa kalusugan at kalikasan. Sa 
pag-angkat na ito, itatambak sa Pilipinas ang bigas na 
may Liberty Link, na ineksperimento ng Bayer Crop 
Science sa palay para di ito tablan ng mga pamatay- 
damong likha rin ng naturang kumpanya. 


ANG BAYAN Setyembre 21, 2007 


N BALITA | 


Blackwater, pinalalayas sa Iraq 


PINALALAYAS ng mga Iraqi ang mga mersenaryong 
tropa ng Blackwater matapos nila paulanan ng ba- 
la ang isang mataong lugar sa Iraq na ikinamatay 
ng pitong sibilyang Iraqi noong Setyembre 16. Isa 
ring pulis na Iragi ang namatay nang saklolohan 
niya ang mga binabaril na sibilyan. Bukod sa kani- 
la ay 13 sibilyang Iraqi rin ang nasugatan sa natu- 
rang pamamaril. 


Naganap ang walang pakundangang pamamaril 
matapos umano paputukan ng mortar ng mga geri- 
lyang Iraqi ang isang komboy ng mga empleyado 
ng US embassy sa Baghdad. Sumabog lamang mala- 
pit sa komboy ang mortar at walang nasaktan sa 
mga empleyado ng embassy. 


Ang Blackwater, isa sa pinakamalalaking kum- 
panyang nagsusuplay ng mga mersenaryo, ay kino- 
kontrata ng US para magbigay-seguridad sa mga 
Amerikano sa Iraq. 

Iniutos ng rehimeng Maliki ang pagtigil ng mga 
operasyon ng Blackwater sa Baghdad at pagrebyu 
sa lahat ng kontrata ng mga pribadong mersena- 
ryong ahensyang panseguridad na nagbibigay-pro- 
teksyon sa mga negosyante at empleyadong dayu- 
han, partikular na sa mga Amerikano. Iginigiit din 
ng mga diputado sa parlamentong Iraqi na kasuhan 
ang mga namaril na mersenaryo. 


Tinatayang may 180 pribadong ahensyang pan- 
seguridad na nag-eempleyo ng mahigit 100,000 
mersenaryo ang nasa tinatawag na Green Zone, 
isang gwardyadong lugar sa Baghdad kung saan tu- 
mitira ang mga mamamayan ng US at iba pang ban- 
sa. Ang mga mersenaryong ito ang nagbibigay ng 
proteksyon sa mga negosyante, tauhan ng mga em- 
bahada at kahit sa mga tropa ng US kapag sila ay 
lumalabas sa Green Zone tungo sa ibang lugar sa 
Iraq. Matatandaang maraming Pilipino ang ineem- 
pleyo ng mga ahensyang ito upang bigyang-protek- 
syon ang mga Amerikanong sibilyan at sundalo. 

Kaiba sa mga sundalo ng pwersang okupasyon 
na pwedeng kasuhan ng mga krimen sa ilalim ng 
mga internasyunal na batas sa digma, hindi mali- 
naw ang mga kasong maaaring isampa laban sa 
mga mersenaryo. Marami nang naitalang kaso ng 
pamamaril sa mga sibilyan ang mga ito nang hindi 
na naisasalang sa korte. Kung saka-sakali, ang 
Blackwater ang unang kumpanyang mersenaryong 
makakasuhan sa mga korteng Iraqi. 


13 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XXXVIII Blg. 18 
Setyembre 21, 2007 
www. philippinerevolution.org 


Sukdulan ang galit ng mamamayan sa 
pandarambong ng rehimeng US-Arroyo 


no sa rehimeng US-Arroyo. Sa kabila ng sagad- 

sagarang kahirapan ng mamamayan, pagkasaid 
ng yaman at pagkasadsad ng ekonomya ng 
bansa, walang kabusugan ang pandaram- 
bong at labis-labis na ang pagpapaka- 
bundat ng pamilyang Arroyo, kasab- 
wat ang malalaking burukrata ng 
rehimen at dayong malalaking 
kapitalista. 

Lalo pa ngayong naga- 
tungan ang apoy ng galit 
ng bayan sa pagpasok ng 
kampong Arroyo sa labis na 
maanomalyang kontrata sa 
National Broadband Network 
(NBN) at pagbulsa nito ng 
5130 milyong suhol mula sa ZTE 
Corporation ng China. 

Ang $329 milyong kontratang 
NBN ang isa na sa pinakamalalaking 
kaso ng korapsyon. Sinasapawan nito 
ang napakarami nang malalaki ring kaso 
ng pangungulimbat sa kabang-bayan: mula sa 
pagtanggap ng S14 milyong kikbak sa IMPSA-Caliraya 
Project hanggang sa pangungurakot sa konstruksyon 
ng P1.1 bilyong Diosdado Macapagal Boulevard at sa 
paglilimas ng P2.8 bilyong pondo ng Ginintuang Ma- 
sagang Ani Program. 

Katulad ng maraming kaso sa nakaraan, tuwirang 
sangkot si Gloria Arroyo sa kontratang NBN, gamit 
ang kanyang asawang si Mike. Kahati rin nila ang ka- 


N bot-langit na ang galit ng mamamayang Pilipi- 


Proyektong NBN: 
patung-patong 
na kurakot 


Mga tampok 


sa isyung ito... PAHINA 4 


Paglaya ni Ka Joema, 
malaking sampal 


kay Arroyo 


nilang pinakamalalapit na matataas na upisyal na tu- 
manggap ng kani-kanyang bahagi ng suhol. Panguna- 
hin dito ang pinuno ng COMELEC na si Benjamin Aba- 
los, at mga upisyal ng gabinete. 

Sa paglubog ng naghaharing sistema sa palalim 
nang palalim na krisis, lalong nagiging 

hayok ang naghaharing kam- 
pong Arroyo sa pangungulim- 
bat. Daig na nito ang lahat 
ng mga kaso ng pagnanakaw 
sa nakaraan. Nagkukumahog 
itong samsamin ang lahat ng 
pwede nitong samsamin ha- 
bang nakaupo sa Malacafiang at 
gamitin ang lahat ng kapangya- 

rihan para tumagal pa sa poder 
at lalo pang makapangulimbat. 

Ang walang kasapatang kahay- 
ukan ng naghaharing rehimeng Ar- 
royo sa pandarambong ay palatanda- 
an ng papakitid na pakinabang na na- 
pipiga ng mga naghaharing uri dulot ng 
lalong tumitinding krisis at paglilimas sa 

kayaman ng bayan. Hindi na ito maaaring paya- 
pang paghatian ng mga reaksyunaryong kampong na- 
kaupo at wala sa poder. 

Maging ang mismong mga alipures ni Arroyo ay 
walang tigil na sa girian sa pagbubulsa ng pinakama- 
lalaking pakinabang. Kitang-kita ito sa pag-uunahan 
ng malalaking burukratang kaalyado ni Arroyo sa ka- 
ni-kanyang pagbubulsa ng bilyun-bilyong pisong su- 
hol para maitulak at mailusot ang maanomalyang 


Ekonomya ng US 
patungong resesyon 


PAHINA 5 PAHINA 9 


Mga instruksyon sa paglilimbag 

1. Ang pahina 11, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapusyaw ang 
masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag sa 
paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 


Sa print dialog, i-check ang Print as image 
Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 


I-click ang Advanced 
Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) I-click ang Properties 
d) 

e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


